
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the pubHc domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginaha present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
pubHsher to a Hbrary and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize pubHc domain materials and make them widely accessible. PubHc domain books belong to the 
pubHc and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of pubHc domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we beHeve a book is in the pubHc domain for users in the United States, that the work is also in the pubHc domain for users in other 
countries. Whether a book is stiH in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is aHowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement HabiHty can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universaHy accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and pubHshers reach new audiences. You can search through the fuH text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



Digitized by 



Googk 






HARVARD COLLEGE 
LIBRARY 

V 



Digitized by 



Googk 



Digitized by 



Googk 



Digitized by VjOOQIC 



#'• 



FABBV MEVNINGARORÐ 



EPTIR 



SÁLUGA AGENT G. B, SCH^YÍNft 



SAMIKK 



AT 



FORNYIN flANS 

FINNI MA6NÚSSYNI. 



DrottÍDn vor géli 
Dauðam rtf, 
Imiam lákn er lífa! 



SÓLARLJÓS. 



KAUPMANNAHÖFN 1838. 

PRENTUÐ A ROSTNAÐ RITflÖFUNIJSINS, 
bjA S. L^ Mollkb. 



Digitized by 



Googk 



' <l 



•{ 



{ 






MARVARD C0LLE6E LIBMRY 

IN I^MORY OF 
WILLlAítHENRYSCHOFlELP q. 
APRÍL 6. 1931 



Digitized by 



Googk 



Jtlib næsttibna' ár Tsr, ab kalla midt í almennum fribi, 
mjög bÍUingasamt. I restri heimsins, hvaban margir 
vænta Norburálfnhni frelaisins fnllsæln í t/mans uf>p-' 
fyllíng, Tall þá upp sú ItMda, er varb, nm sinn, ab 
uppsprettu margfaldrar Tesældar, bæbi þar og hér. 
Jafnvel Islands verbslonarstMt hlant af þvf meini milc- 
inn haila, enn þarabauki svíftl daublnn hana ymsum 
hennar máttar-stólpum , og þarámebal, síbast á árinn, 
þeim merkísmannl, hvöra cg h^r lejfí mér ab miunast. 
Uer þab helst til þess ab hann var einn þeirra sem 
lengst hafa verib vinir minir, og i eg þvY ekki ab vera 
hinn síbasti mebal þeirra er unna honum sannmælis. 

Gnbmundor vor, fæddnr ár 1776, var sonnr Bjarna 
Einarssonar, Sýtlomanns i Barbastrandar Sýðltt-^ og 
konu hans, Ragnheibar, ddttur Sýslomanns Davíds 
Schevfngs. Tólf ára gamall var hann settor til bók- 
mentanáms hjá Gfsla presti Bínarssyni í Seiárdal, hvaban 
hann, ab fjórum vetrnm iibnum, veik til Bisknps Geirs 
Vfdalfns, og var þar eitt ár í k^nnsln, enn ab þvf loknn 
virbtistBlsknpinum hann fullfær vera tii háskólans, og 
gaf hann þarum liinn besta vltnisbnrd. Gubmundnr 
dvaldist samt eptir þab 3 ár, sem skrifari Stiftamt- 
manns Olafs Stephánssonar, í Vibey. Um haustib 1796 
veik hann frá Islandi til Kaupmannahafnar og varb þar 
borgari háskólaus. Vib fyrsta lœrddmspróf hans {exa- 
men artium) hlaut hann vitnisburb háskólans k^nni- 
febra um bestu framfarir {characterem laudahilem) og 
tök skömmu seínna hib svokallaba annab Examen. 
Siban íbkabi haun lögfræbi uns hann um vorib 1860 
aptur vitjabi Islands. f>ar dvaldist hann árstfma hjá 
þáverandi Logmanni Maguúsi Stephcnsen , enn 1801 
var hann settur afa sfnum Sýslumanni Davíd Scliev/ng 



Digitized by 



Googlc 



tíl cbslol&ar í hans embættísverkuni. Sama ár girtíat 
hann Júngfrú Haldóra, dóttur hins nafnkenda höfb- 
íngsmanns, Stúdents Benedicts Bogasonar á Sta&arfelli. 
Eptir Ját móburföbur síns var hann, þann 6ta lúni 1806 
settur um sinn, tii ab veita Barlbastrandar Sýslu for- 
stobu og hhlát [>ví starfi tli 2CÍta Júlí 1812, [>á hann 
skitabi því sér af hendi. Hlutadegandi Amtmabur, Ste- 
phán Oiafsson Stephen8en« bar honnro þab þá skriftlega: 
ab hann nm greiut tfmabii befbi gjætt síns Sýslumanns- 
embættis meb sérlegri regiusemS, uákvæmui og stöb- 
ugri framkvæmd, eins.og hann annars hefbi lagt mikib 
í sölurnar, af sjálfs síns formeguUi tii ab styrkja marga 
af sýslunnar innbúum tii nytsamlegra fjritækja, og 
líl^a ieibbeint þeim obruyísi í [>ví tíllití. 

Arib 1815 keypti Schevíng Fiateyar kaupstab og 
var eg vib þan kaup hans nmbobsmabur hér f Höfu 
(eins og fyrr í Islandi 1807, þá eg 1/ka, honum tii 
han4», keypti helmfng hans þáverandi ábýlisjarbar, 
höfubbtflsins Haga á Barbaströnd). Hann stofnabi þé 
kauphondiun í Flate^, enn laungu fyrr hafbi honum 
sýnst svo ab eiiis og Islands haf, fyri Vestfjorbum, öld* 
nm saman hefur af s.ér gefib tfsegjaniegann afla, tll 
ábata þeim fiskimonnum útiendra þjdba sem hans hafa 
kostgjæfilega leitab, þá mundi þab og bæbi tilhlýbiiegt 
óg ráUegt ab Isiendfngar sjálfir ekki fœri slíkrar biess* 
unar á mis af ofmikln abburbaleysi. þannlg keypti 
hann 1806,*) til ab koma slíkum veibum á gáng úr 

*) I Arnianiið 4cla Árgán^i btð« 88 stcndur: 1807, enn inér er 
það gjörkunnugt að ScÍieTJng sálu^ uni suniari^b 1806 haföí 
bcíðst iaups á tjcðrí sliippu, og að ej^, hans vegna, pann 13da 
Octóbcr saina árs t Beykjavík borgaðl blutadeganda hclnn'ng 
verðsíns melb 1000 Bikisdölnm kiirant« «ero |)á vom í, rullu 
■gíldi. Hið saraa ár keyptí sál. Kaupmaður og Bíddan Olafur 
TborKicJus tvö |>au fyrstu hafskíp, cr íðkulbu fiskíveíðar svo á 
Vestfjörðum að þau bcfBu þar stoðu»a Vetrarle^u.. Ekkí parf 
^vi' hér ab lýsa hvursu nytsanilcg þiu þrjií fyrítœkl urbu 
beim landsbluta á |)elro 1807 byrjuðu strilbsárum, er svo m]ö^ 
nlndruðu flutninga til landslns af nauðsynlcgustu bfsrocdutum* 
jþcíro, scm f>á lliðu þar, roun það cnn i mlnnl* 



Digitized by 



Googk 



Breibafirfci , Trá Isrands Snbðrlandi , if brfnda og sliip- 
herra Gubmnndi In^imnndarsjni, Slúppuslcipib Delplifn, 
er meb þab ^óUi sjó úr Tálknafírbl. ]>ólt þetta fyrl- 
tœki lolcsins Tanlieppnabist svo, BÍb skipib 1813 algjor- 
lega tspalbÍBt i ofsastormi, fót eigandinn þab óliapp 
ekki fœla sig frá líkom tiirauiíum eptirlcíbis. Besta 
hentugleika fékk hann h^rtii þegar hann var áb Flatey 
kominn, og notaU þi líka eptir fremsta megni. f>áng- 
ab keypti liann, amámsaman, nokkrar fiðkíjaktir fjrir 
ærna peníiiga, valdl til þeirra ðrugga og ibna fitiki- 
menn, gaf þeim ríkuglegt kanp og viburværi, Iteit 
skipunum til atöbugra fiskiveiba og vann þannig »jálfur 
atjrk tii kanphondlnninnar vibnrhalda i afak^kktri ey, 
enn mörgum 8J6monnum og hjski þeirra nœgilega for- 
eorgnn. Ar 1822 lét hann í Flatey bjg^'a 10 lesta 
skonnerta er nefndist Voninn {Haabet)^ og ætla eg 
liiín mnni vera hib fjrsta haffæra skip sem bjggt er, 
í kristni, i Vestfjörbnm. A þv^sama, af Schevíiig 
grandvaiiaba skipasmíbaplitsi lét hann síbar bjggja abra 
Skonnertu, kallaba tveir brœSur (de tvende Brodre)^ 
og rejndust bæbl þan skip 'ab vera vel bjgb og sér* 
lega hentug til fiskiveiba í Islands hafi. 

Flatejar hofn var aungvanveginn svo riímgdb ab 
svo mörg skip, er nú varb til ab ætia, gjæti leglb þar 
óhult um vetrartfma. Schevfng sálngi fann þab því til 
ribs er fáhejrt mnn i Islandi, ab^stofna þar, í Grýlu- 
TOgi, örugga vetrarhofn, og fullgjörbi þab mikla verk 
einúngis i egin kostnab. I nilbju Agústi minabar 1833 
var þeim starfa lokib og vottabi þi opinbert illt Sýsln- 
manns Gubbrands Jónssonar og annara skjnsamra skob- 
nnármanna ab tebur Grýluvognr, 9 fita djúpur, 210 
fóta lingnr, væri þannig varinn fjrir ofvebrum, sjifar- 
og ísa-gángí, til skipalegu, ab sterkur grjitgarbur væri 
settnr jfir alla hans breidd, 270 f»ta, — 14 ftfU þjkk- 
or enn 10 fóta hir, ví6a bjgbur af svo stórnm steinum 
ab einángls ö si/kir lUheimtubust til tébrar hæbar. Rúm 



Digitized by 



Googlc 



6 

þessara bta^a iejfir inér ekki frekari lýafng þesaa á Is- 
landi fasjeiia Terfca, er margir mundo ætla fornmonn- 
um Tors miS^urlands, ef þeir e! betur mau. 

I undanfarinn ár hefir Flatej mdtt nefnast akóli 
Islendskra sjóraanna tii hafferba og fiskiveiba i haffær- 
um akipnm. Arib 1836 hofbu þaban ?ikib til Snæfells- 
aýsln [iar mentabir 4 fiskijakta formenn , 7 stýrimenn 
og 3 hákaitðfángarar — enn ails Tora þar þá 24 akips- 
menn eptir. Saltfísksverkaninn í iVtri hbfn var og avo 
forbetrub af hennar hér umgrelnda eiganda, ab sá aatt- 
fiskur, er þaban koro, varb hfer i Kanpmaunahöfn nafii- 
frægur og leiigi (ef eigi ennþá) metinn og borgabur 
hærra eun saltfískur úr flestum öbrum Istanda höndl- 
unarptátsom. 

I>e88i Kaupmanns Sclievfngs ataki dognabur varb 
konúngi vorum kunnur, og veitti hann því allranábngaat 
þeim fjrrnefnda 1833 Agents heibur og nafnbót. 

Aldregi heimsókti eg Schevíng á heimili hans vestra 
og þekkti því ekki sjálfur nákvæmlega hans dagfar þar. 
A úngdómsárum mfuum, og Wka aíbar, kjnntist eg vib 
Iflinn, bæbi i Isiands Suburlandi og hhr i Kaopmanna- 
Iiöfn. Af egln rejnslu þekktieg ávallt glablyndi hans 
og jafuiyndi, góbgirni og örlæti. Sérlega lastvar virbt- 
iat mér hann ætíb f vibræbum uni abra, jafnvel þá, er 
hann 8Jáifur ætlabi hhr mótdræga vera. Lfka hygg eg 
þab ab siunisiag hans bafi verib íjærlægt hatri og hefub- 
argirniy enn gjarnt til sátta, ef honum þótti þeirra 
réttilega ieitab, vib sína .mótstðbumenn. Trúverbugir 
memi, er nákvæmlega þekktu hans heimiiishagi , Iiafa 
sagt tnhr ab hann hafi verib húsfólki sfiio elnn hinn 
besti og nærgjætnasti húsfabir, og jafuabarlega borib 
nmhygsjo fyri velgeingni fyrrverandi trúrra þjónustu- 
roanna. Ab hann, á ýmsann hátt, hafl gjört mörgum 
öbrum gott á Vestfjörtum (mebal annara þeim er leit- 
ubu læknishJRÍpar lijá kono hans, sem mörgum, eptir 



Digitized by 



Googk 



pláUiiis ásigkoiniilagí » varb naubsynleg og happadrjiig) 
meina eg vist vera. 

Vor framlibiii var mabur vel gáfall^ur og lærdtfma 
framförom hans er ábur ab nokkru leiti lýst, enn síbar 
var hann rojög hneigbur til iestrar nytsamlegra og frób- 
legra lióka, eiukum þeirra er nm gobfræbi og heims- 
speki höiidla; var hann og sjálfnr vei trérækinn og 
áleii þab akyldu sína ab ieitast Tib ab ieiba þá, er hon- 
um voru náakildir, ebur í Iians braubi, tii sannrar 
gubhræbalu. «~ Ekki Teit eg tii ab hann hafi nokkjra 
egiuiega ritgjörb samib, er prentnb sé, nema '*Nokkrar 
hugiéíb/ngar um f>ilskipa-yeibar á Isiandí*' í ársritinu 
''Armann á Alþfngi, 4da Argángi (útgefnnm af f^or- 
geiri Gubmundssyni og BaJdvín Einarssjnl); Kaup- 
mannahöfn 18S2." 

Schev/ngs 36 ára hjönaband var eitt hib farsæl- 
asta. Hans góbfræga Ekkjufrú harmar nú iát hans 
meb enn iifandi 6 börnum, hvorjum hann var hinn 
ástúbiegasti fabir. Synir þeirrm ern Davíb, fæddnr 1802, 
Stúdent, búándi ab Raubsdai í Barbastrandarsýsln ; 
Benedict, fœddur 1807, Sóknarpreatnr til Romeyar í 
Danmork, og Olafur, fœddur 1810, Urtakramarasveinn, 
nú í ITaiipmannahöfn. Af dætronum er þóra fædd 
1810, Hiidar 1818 og Hcrdía 182Ó. 

Sálngi Agent Schevtfng hafbi lengstann hluta æíi 
sinnar gdba heiiau, er sambanb atyrkleik hans, mebai- 
manns vaxtarlagi og lengi únglega útliti. Um sumarib 
1837 hlaut hann aamt nokluib uudarlega vanheilsu, 
höfnbverk og onnnr þarmeb fjig|«ndi þýngsii, er einnig 
aýndost ^eikja hana tinniakrafta. Anngvn ab sftnt 
sigldi hann, um haostib, lii Kanpmannahafnar (hvar 
hann í hondlunar^tr^ttíngum hafbi dvalib 'hinn þá 
síbast iibna Tetur). A ferbinnf og eptir ab hann h^r 
Tar í iand kominn, þýngdi honnm smámsaman meir 
og meir af því stfttarferli, hvors sanna ebli |>d fjrst 
Tarb opinbert fjrst f Októbermánubi , þegar hann var 



Digitized by 



Googlc 



ab Ijiika vib br&faakriftir .heim Ul Isiaiids meb Vósi" 
sklpinu, pá hann varb yfírfallinn af einskonar hálfvisn-^ 
nnar'Slagi. A& sonnn frelsabiat Iff hins sjúka nm sinn, 
vlb brába tilkomu Læknirsins, Candidati ehirorgiœ Jóns 
tfjaltalfns, sem ttfk honum bló6. Daginn eptir klædd- 
Í8t hann og virbtist vera mjog í aptnrbat^, aem samt 
Tar mjog skamvinnnr, þv{ tveimur dSgnm aíbar varb 
hftiin ab llytjast á Fredriks Hospítal. Sonur hana Orafúr 
vitjabi hans daglega, enu bróbir þessa prestnrinn, ttfkat 
a(cax er hann frétti þetta orbnga ferb á hendnr frá 
heimili sfnu, aybat og veatast á Jtftiandi, til ab minn-* 
ast vib "fobur ainn og verm honnm til abstobar i þvf 
sem ské mátti. I>egar preatorinn kom híngab gat 
Agentinn sálogi vart hcjrt nfe taiab; samt gladdist 
baqn þekkjanlega af ajtfn hans og atlotom og aniiaro 
lika, lengst af, af heimstfkn annara vina sinna er þar 
vltjttbu hans. Sjúkdtfminom þýngbi aamt meir og metr, 
svo rænann loks aýndist horfinn, ábur enn líf hana, 
þann 26ta Nftvember, sloknabi eins og Ijtfs, í eino því 
blibasta andláti er nokkur gétur ímindab ebor tfskab 
aer. Jarbarf5r hana var heibarlega gjorb þar fr^á Hoapí- 
talinn til Kanpmannahafnar sivokailaba Assistenx-kirkju' 
garba, þann 2 December, og var ræba>haldinn yfir mold- 
om hans af Hospftalspreatinum Herra Búachmann. 

f>ainnig endaU Agent Gobmundor Bjarnason Schev- 
/ng sitt ibjusama Iff , er vfst má segja ab yerib hafi 
Islandi og morgom þess innbjggjorom njrtsamlegt }>ar 
munu enn lengi merkinn aýna verkinA) þar mnno og 
margir sakna hans, enn eiiiknm hans (ab likindom) 
•ptirlifandi ekkjufrú og þelrlra born, aem ennþá máaké 
ekki hafa fengib lit hans ob vlU ; 

Gu6 huggí ^á,scm Iirjg6mn slær, 
hvurt ^eír eru fjer eður HJKrl 



Digitized by 



Googk 



Digitized by 



Googk 



Digitized by VjOOQIC 



(}^\ 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by 



Googk 



